TAIR O GERDDI DIDDAN : 



Y MWYTHIG: ARGRAFFWYD 1767. 






Y SÂRPH a’r GOLOMMEN, 


Ŵrpi?. T'\YDD da fo i’r Gìommen lawen heinî* 

1 / Heden yfgâfn, adenẅifgi. 

Çìom. Dydd da fo i tithe’r Sarph ddolennog» 

•Sydd ar ei Thorr yn fwysfiì ofnog. 

Sarpb. Myfi ydyw’r doetha o bob creadur* 

A luniodd Dnw wrth ryw ei natur; 

Er bod Adda ag Efa 9 n gyfrwys, 

Myfi au twyliais nhwy ymharadwys. 

Clom. Na wna mor bôft o waith dy bechod, 

Yn denu Dyn i’r Pwli di waelod ; 

A pheth a ’niilaift ti wrth dy amcan, 

Ond cael figo’th fiol dy hunan ? 

Sarpb. Mi’niiiais Feddiant a Llywodraetb, 
Ynghaion Adda ai hoil Hiliogaeth; 

HetSNyth y G’lommen aur ei hafgeii, 

Dyna’r fan lie mae fy nghaftell. 

Clom :Trwy dy Dwyli a thrwy dy wenieth, 
Trwy dy Ragrith a’th Hudolieth; 

Trwy dy Gelwydd a’th Dichelüon, 

Yr aethoft _di a’m Treftadaéth gyfion. 

Sarpb. Yn gelwyddog pam i’m gelwî, 

Ond gwir a ddweydais i wrth y rheini; 

Y bydde iw Llygaid pael euhageryd, Ẅ. 5, 
Oi bwytaen nhw 0 Brén y Bywyd. 




('? ) 

C. Di ddweydẃft ti na fyddent feirw, y 4 adn 
Ond Celẅydid hynod ydyw hwrj.nw ? 

Nid yw dy wir di ddim ond ETícus, 

I ddweydyd Ceiwyddd wrth ei Yftlys. ^ 

Sarph. Os wyft’n dweydyd ysnbeil Ceiwydd, 

I dwyllo Dynion angyíarwydd 5 
Mi ga fy nghoelio’n gynt gan fagad, 

Na thi, fy’n dweyd y gwir yn waftad^ 

Clom. Digon gwir yw’r Geiriau rheini, 

O fywaith, fel mae’n fawr drueni; 

Ond gwir ei hun raid imi gadw, 

Pedfae heb neb yn coelio hwnnw. 

Sarph. Wel, rìywed imi gwîr yn eglur, 

Am Blant Dynion wrth eu Natur j 
Ym mha Gyflwr o drueni, 

Y mae Dyn yn caei ei eni ? ^ ? 

C. Feì hyn y genif dyn y babàh, 5. 12 

Dan Ddigofaint Duw yn gyfah ; J°p J 4 - 4 

Ar ddelo Diafoî yn Wâs i Bechod, hal. 5 5 

Ac yn Etifèdd Uífern ifrìd. , f- 6 

S. Wel pa ryw famaeth a dy goelie, Egh. 2. 3 
A dawe yw phientyn íligno ei bronnie ? 

Mae’n harddach iti ddweydyd Ceiwydd, 

Na dweydyd gwir o gymaint Gwradwydd. 

Clom. Dyna Refwm anyftyrioi, 

Nid anhaws gan un Famáeth dduwiol 
Gsru ei Phleátyn ai Idianwylyd, " / . ■ 

À chredu’r gwir am dano hefyd. 

Sarph. Pa ryw hyd erys Dynior», 

Tan Ddigofaint a Melidithion 




Tan Gondemniad Barn y Gytreth, 

A’i hên Galonnau’n llawn ôeiyonteth 

C. Hyd oni enir hwy o newydd, loan^ 3.3. 
Trwy ei haii genhedlu ynghorph yr Arglwydd, 1! 
HydoninwydiereuNaturiaeth, ar §aàn. %ph. 5. 30. 
Trwy Fedycíd Crift a’i Yíbryd-ftaeth. Mat. yn. 

Sarph. Mae llai na hynny o waíth yn ddigon, 

Ei wneuthyr Dŷn yn gywir Griftion ; 

Rhy ddyfn a manẃl yr wyt di’n myned, 

Geili rhai amhwyllo wrth fynd cyniheifed. 

Clom. Taw a fiarad llais Rhagrithiwr, 

I growni brìw.a gwaeiod Pwdwr^ 

Mae troead Dyn mor bell yw gyfri, 

A throi Tywyllwch yn oleuni. Eph. 5. 8» 

Sarph. Er bod drwg weithredwyr creulon, 

Fel Liadron câs a Thyngwyr meddwon, 

Nid ydiw pawb o’r Byd yn pechu, 

A rhaid ei troi mor foell o hynny» 

C. Hardd deg i ’madrodd bra’th ei ffedog, 

Fel hyn dangofi ’th dorr flodeuog, 

Och ! mor guddiedíg yw dy golŷn, 

Tan dy weniaeth mae dy wenwun. 2 Cor. 1 1. 14. 

Pawb a bechodd ag a aethant, Rhuf. 3. 23, 

Yn ol am.gynydd Duw ai ogoniant, 

Am hynny rhaid ei bawb ddychwelyd, 

Ne fynfl ymlaen 1 uífern danliyd. 

S. Yr wyti feìlu ’n rhoi *r goncfta, 

Tan ’r un pwnn ar lleidr pennâ, 

Ba beth a ddweudi di am y ty&g^yr, 

Nad yw na Ueidr na rhagrithiwr. 



V ~ / 

S. Dangos etto i mi ’n Eglurach,, 
yn ymadel ath.gyfeilliach ? 

'a fodd y geìll fod dỳn gyfion, 
leb Ddìm daioni yn ei galon f 
C. Pani y dweudaift di cen hyted, . 

4ai di ydyw’r doetha o’r holl greduried, 

)i fynni gael dy ddyígu.rwan, 
îena fi greadur egwan. 

$. Mi fym mi gynt mewn cyflwr gole, 

)uw am gwnaeth mor ddoeth a thithç, 

\ Duw am trodd ir tywllwch eitna, 

\m ddyfgu drwg i rhaî gwmona. 

C. Dangofa fi iti’r gwir yfwan 
■}nd nid kh difgu di dy hunan, 

ftí y Ck;3 ei 

ît hwn a ddyfgaiit dU;ht ei+. t * ' . 

Mi welais âir yn Sgrifefiaiig, #*• M* 'f 
'*íad oes yn ddaoe.d Duw yn\m. 7f r ' 

«V Duw y\; ‘t gair a wnaed yn (pertfai®; 

[Ddyn ei gadw grŷm y gyfraith. r. 4- 

Hwn fy’n cyfiáwn hau’r anuwiol, 3' *° 

Hwn fy’n difa gwairh y diafoh, *_/»»» V 
Yn y gwaetha o feibion aynion, y’ ' 

Os ceiff e feddiant y n ei caion. i 12 

Ac oni cheiff y cyfion yma, 

Le ynghalon meibion Adda, ^ 

Ni chân hwy byth mor nefoedd , 

Na gwared chwaith oth yfbryd uit./c. 

Yr un gair ar un gorchymyn, 

A drodd yn gnawd ÿ.nghroth y forwyn, 



< 7 ) 

Sy’n troi etto’n yíbryd bywiol, Joan 6. 63. 
Ymhob calon EdifeirioL 2 Cor. 3. 6 , 

Er bod y gair mewn ingc a pbapur, 

Yn fgrifenedig yn y ’fgrythyr, 

Ni wna fo ddim llefad i ddynion, 

Ac yfpryd cythrel yn ei calon. 

Y dyn fy ai galon yn wag hebddo, 
j Mae hwn yn rhydd os bydd a*i Croefo, 

I dyngu a rhegu a gaìw’r cytherl, 

Fei byddai Betbi tan ei gefel. 

Ar dyn arall ai derbynio , 

Yn ei galon ag ai credo, 

Mae hwn yn rhwym wrth y gorchmynion, 

Pei bae heb feibl nês nar werddon. 

Crift yw’r Gair ar gaer yw’r bywyd, t\ 

A goleuni’r tâd ar yíbryd, 

Sydd heb y gair fydd heb y goron, 

Ac heb ddim goìeu yn ei galon. 



D. 


Y N f ỳ nghefn, mae gwewur yn rhoi arwydd delur dwu§, 
Ynghorph i gyd ýn Crynnu, am Calon bach tan bwu c , 
A minna yn diodde iddi yr Acífis ydy w‘n hu, 

Rhoes lawer un, i orwedd yn, llawr y ddaear ddu. 

C. Fe aeth hynny yn orthrwn gcni fod arna i'r fath fai, 

Er imi Goíbi bagad y rwi yn pardyftu rhai, 1 
Llaw forwyn wyf i‘r Angau fy yn difa llawer Dun, 

Fe heiî yr holi Frenhinoedd oi Llyfocdd bod ag un. 


D. Ond 





D. Oud mawr na roi ti genad i ymgomio dípin bach, 

A Ryddid i mi rodio am Corph i gyd yn iach, 

'Mi íFeiriwn ac oferedd a‘r íFoledd gynt a fu, 

Mewn Llann a phob Cyniieidfa er ilonned y fae ‘r l!u, 

C, Pydfawn i ynrEoi itci genad i rodio hud y Fro, 

Jsli chofit mo‘ch addewid Goilyngit fi dros go, 

■Di eit yn ffol oferwr tra byddit yn y Bud, 

ÌAm hynny mi‘th rho di orwedd mewn diuer fydd ar fud, 

D. Pydfawn i wr Bonheddig a chini B/wer mawr, 

-Ni ddoi ti i‘r fan lle byddwn nam îlys ì rodío'r ìiawr, 
,Cawn genit lonydd enud a rhydid yn y Bud, 

Ni roi ti mono i orwedd mèẅn JÖaear fyddePfud, 

! C. Ni ffriffiwn yrt dy Bywar»a‘th wychdar ar dy farch, 
Ni chei ti geni am hynnu un gronun mwy o barch, 

Mi‘th rown di yn gwla gelach i orwedd yn.dy fedd, 

1 rnado a‘th holl reioiti mi'eltrwn liw dy wedd. 

| D. Wrth glywed d'y eiriau digílon mae nghaion -yn gwi 
ÍMy fi fy‘n dyfal nychu, nid allá i hir barhau, 

Ár Dduw mi ro fy ngweddi tro byddw i byw ‘n Bud, 
Cyn imi fynd i‘jt ddauer i orfedd ar fy )ru4, 

C. Os wy ti ynddyn ‘Difeirioî da fpddioi yw ny wanh,. 
Cei iund i Deurnas Nefol Dedwyddol y w dy daitfy, 
il Gwmni Duw ‘n gariadus yn reumt? iaẃm dy wcdd, 

Er bod dy Gcrph yn .gorwedd yn bryddedd yn y Bedd. 








